
JESUS KRISTUR 

sem andans maður. 

Þegar vér köllum Jesúm Krist andans mann, þá felst í því, að 
vér teljum hann ekki guð heldur mann, en um leið einn af heimsins 
mestu og bestu mönnum. Menn hafa um umliðnar aldir gert manni 
þessum stdrkostlega rangt til með því, að hefja hann upp í guðatölu, 
því sem guð er hann ófullkominn. Hann deyr, hann þjáist, hann 
verður reiður, hann hefir ýmsar hugmyndir sem vér nú sjáum að 
eru rangar; hann t. d. trúir bókstaflega sögunum um Lot og konu 
hans, um Sódóma og Gomorrha, um Jónas og hvalinn. Þetta er að 
gera honum rangt til, að kalla hann guð með svo ófullkomnum hug- 
myndum, því það er betra að hafa engan guð heldur en ófullkominn 
guð. En sem maður kemur hann fyrst fram í ágæti sínu. Þá sést 
hve mikla andans yfirburði hann heflr haft, þar sem liann er uppal- 
inn meðal fáfróðra manna, en hefir þó aðra eins ágæta sálarhæfileika 
eins og hann hafði. Þá kemur fyrst fram hans siðferðislegi kraftur, 
sálarþrek og yfirgnæfandi kærleikur. Hvað var það af guði, að 
standa stöðugt við sannleikann ? Það var svo sem sjálfsagt.- Hvað 
var það af guði að þola mótgerðir og ofsóknir ? Hvað var það af 
guði, að auðsýna öllum kærleika, sem hann náði til ? En þegar 
Kristur er skoðaður sem maður, með mannlegum tilfinningum, 
mannlegum breiskleika og ófullkomnun, þá sjáum vér fyrst hve 
hátt hann er hafinn yfir aðra; þá sjáum vér fyrst að hann hefir haft 
eitthvað við að stríða, eitthvað að sigra, þá fyrst getum vér talað 
um siðferðislegt ágæti og dygðir hans, þá fyrst getur hann orðið 



132 —- 


heyrt þær oft og tíðum. Þessi og önnur eins óhreinskilni er stór- 
kostlega siðferðisspillandi og það sorglegasta við þetta er það, að 
fjöldinn aí þcssum mönnum þykist vera ákaflega kristinn, þykjast 
vera hinir einu sannkristnu menn. Trúin er þá orðin leikspil. En 
hetra væri að þeir hinir sömu tryðu minna á Krist, en fyigdu hon- 
um betur, betur að þeir skyldu það máiefni, sem þeir eru sannfærð- 
ir um að er rétt, en hitt, sem þeir eru sannfærðir uin að rangt er. 

Þá er og Kristur stór andans persóna, að því er iýtur að kær- 
leika hans til alls mannkynsins. Sá kærleiki hans var svo hreinn 
og skær, sem silfurtær lind úr klettum ofan. En til þess að geta 
fyllilega séð kærleika Krist, þá hijótum vér að líta á tíma þá, sem 
hann lifði á. Hann lifði á tímum þegar allskonar kúgun og harð- 
stjórn ríkti í heiminum. Þegar einvaldskonungarnir tefldu skák og 
höfðu þjóðirnar fyrir peð, þegar bræðrafélög voru hið sama og morð- 
félög, þegar heil héruð voru rænd og rupluð eingöngu til þess, að 
skreyta hallir höfðingja og konunga. Menn voru herteknir þúsund- 
um saman og stjórnendur landanna höfðu útsölu á þeim, til þess að 
græða fé til svalls. Á þessum tíma kom Kristur fram og hóf barátt- 
una móti öllum slíkum félagsskap, móti öllum slíkum harðstjórum, 
móti allri þessari kúgun, móti öilu því, er hindraði andlegan og sið- 
ferðislegan þroska mannkynsins. Þarna stóð hann einn uppi og hóf 
þessa baráttu. 

Sannarlega var Kristur stór andans maður. Fyrir mönnunum 
lág þá til úrlausnar sama spurningin og liggui' enn þann dag í dag, 
nefnilega sú, að jafna kjör mannkynsins, að jafna stéttirnar, jafna 
fjárhaginn, spurningin, að eyða hatrinu og fjandskapnum, þessari 
voðalegu grimd og heift og kúgun, að koma á því skipulagi, að 
menn gætu allir lifað saman, sem ein familía, hverrar þjóðar eða 
hvers kyns, eða hverrar stéttar sem tnenn væru. Menn geta nú 
sagt, að Kristur hafi þar ekki allstaðar farið rétt, svo sem það er 
snertir samband manns og konu í bjónabandinu, því að hann vildi 
sem allir aðrir austurlandamenn, láta konuna vera undirgefna karl- 
manninum, en nú er mikill þorrí hinna kristnu manna kominn á 
aðra skoðun, og hann talaði aldrei á móti þrælahaldi, en hefir álitið 
það svo sem sjálfsagt. En að því undanteknu vai' Krystur byltinga- 
maðui’ og sósíalisti. Hann sá það, að hið eina ráð, hið eina meðal 
til þess að leysa þessa fiækju mannfélagsins, var ekkert annað en 
kærleíkurinn. Það var hann sem átti að sigra þetta alt sarnan. 

Kristur var einn af þeim fyrstu eða sá fyrsti, er kendi mönn- 
um að bera virðing fyrir sjálfum sér. Iiann sagði að í manninum 
byggi neisti guðdómsins, það þyrfti að eins að anda eða blása á þenn- 



— 133 


an neista og þá yrði hann að björtum loga, þá kæmi í ijós hin and- 
lega fegurð mannssálarimjar. G-uð býr í öllum mönnum, sagði hann 
guðs ríki og andi réttlætisins býr í hverjum einasta manni. Það er 
ef til vill að eins lítið frœkorn, en ef andi kærleikans blæs á það, 
þá þroskast það og tekur vexti og viðgangi. Það var þessi hugsun" 
arháttur Krists, sem olli því, að hann svo auðveldlega gladdi hinn 
sorgbitna, hughreysti hinn ístöðulitla, styrkti hinn veika og gaf hin- 
um vonlausu og örvæntingarfullu nýjan dug. Þeír fundu þennan 
anda kærleikans út frá honum ganga, og hann blés á guðsneistann í 
sálum þeirra, svo að hann varð að björtum loga. Þessi andi kær- 
leikans olli því, að Kristur fyrirleit engann ; liann hughreysti jafnt 
háa sem lága, fátæka sem ríka. Þetta gefur mönnum að skilja hvern- 
ig á því stóð, að Kristur reiddist ekki, sýndi engum hatur eða of- 
stæki. Þegar hann reiddist þá var það við spillinguna, hræsnina, 
við Faríseana. Það var sannleikurinn, sem reiddist við hræsnina og 
undirferlina og lygina, og þess vegna varð hann svo bitur þar. 
Ilann hefði ekki verið eins stór persóna og hann var, ef að hann 
hefði ekki reiðst í þeim tilfellum. Yfir Fariseana hellir hann því á- 
sökunarorðum, en það sem hann var að ásaka þar, var spillingin, 
hræsnin hjá mönnunum. 

Öðru máli var að gegna um syndarana, þeim hratt hann ekki 
fi’á sér, hann skammaði þá ekki eins og hina, heldur sagði þeim að 
bæta ráð sitt, hann huggaði þá þegar þeim ógnaði byrði synda sinna. 
“Statt upp og gakk, þínar syndir eru þér fyrirgefnar,” sagði hann. 
Hann snertir hinn guðdómlega neista í manninum og vekur hann 
upp til starfs og framkvæmda. Það er ekki til neins að gráta og 
ausa höfuð sitt ösku og slíta hár sitt, eymdirnar afplánast ekki fyrir 
það, eina ráðið er að hætta að syndga og fara að ganga á nýjum og 
betri vegum. 

Þá er enn eitt sem gerir Krist stóra andans persónu, en það er 
hve fast hann fylgdi fram lífsstefnu sinni, liugsjón þeirri sem hann 
hafði sett sér í lífinu, það var engin liálfvelgja hjá lionum. Hann 
setti sér fyrir mark og mið að reyna að bæta mannkynið, að koma 
inn hjá mönnum kenningum, sem gerðu þá að betri mönnum, að 
vinna að því að sannleikurinn og réttlætið ríkti á jörðunni. Hve 
mjög er hann ekki að þessu leiti ólíkur mörgum manninum nú á 
dögum. Það eru margir sem hafa hina og þessa hugsjón, hina og 
þessa hugmynd, sem þeir vilja koma fram eða fá viðurkenda, en 
hve smásálarlega ferst þeira ekki oft og tíðum, þeir kunna að selja 
hugmyndina fyrir einn eða tvo dollara fyrir hylli eins eða annars. 
Menn verða ánægðir ef að þeir hafa eitthvað að éta og drekka, ef að 





þeir rétt að eins geta dregist fram í gegnum líflð, en hugmyndirnar 
miklu sem þeir liöfðu í æsku, um að koma einhvei ju góðu til ieiðar, 
þær fara allar út um þúfur, og má segja að þær lendi allar í munni 
og maga. En að leggja eitthvað í sölurnar fyrir hugsjónir sínar, 
fyrir það sem maður álítur sannast og réttast, um það er ekki að 
tala. Þannig er alt of mörgum varið nú á tímum, en þannig var 
ekki Kristi varið. Ef að vér allir tækjum oss Krist til fyrirmyndar 
í þessa, þá er það víst að vér gætum komið mörgu og miklu góðu 
til leiðar. Svo hefir það æfinlega verið í sögu mannkynsins, að þar 
sem menn hafa fengið augun opin fyrir þessari andans göfgi Krists, 
þá hefir það haft stórmikil áhrif á menn ; menn hafa fundið hve mjög 
þeim hefir verið ábótavant í þessu og augu þeirra hafa opnast fyrir 
því, hvað þeir gætu gert ef að viljinn væri góður og staðfestan og 
úthaldið eða þolgæðið væri nóg. Ef að vér lítum til Krists, hvern- 
ig hann varði öllu lífi sínu til þessa, til þess að fylgja fram hugsjón- 
um sínum, hvernig hann þoldi háð og spott, smánanir og dauða, þá 
fyllir það menn eldlegu fjöri og áhuga. Menn sjá þá að þeir þurfa 
að starfa; það má ekki leggja árar í bát, heldur ganga fram með 
áhuga og kappi. 0g hver einn maður sem hefir einhverja lífsstefnu 
hann verður því göfugri og andlega hærri sem stefnan er fegurri. 

Það sem vér því ætfcum að læra af Kristi, er að fylgja fram því 
sem er göfugt og gott, að standa fast við sannfæring vora, að efla 
kærleikann í heiminum. Það er hin eina og rétta Kristsdýrkun. 
Það er dýrkun sem færir oss blessun í bráð og lengd. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Garrison í himnaríki. 

Eftir 

William Denton. 

M. P. þýddi. 

Eramhald. 

Þeir voru nú staddir að eins fáar mílur frá hásætinu og í draum 
mínum sá ég leiðsöguengilinn fylgja Garrison í gegnum fylkingarn- 
ar, fram hjá hinum 144,000 einsetumönnum, öldungunum og dýrun- 
um. Festi hann fyrst augnaskýlu á enni honum svo augu hans 
þyldu betur hinn óumræðilega dýrðarljóma sem geislaðist frá liásæt- 
inu. Fyi-ir aftan hásætið var afarstór pípa eða hólkur og lág hún 
fast upp að eyra guðs. 

“Þarna færðu að sjá nokkuð, sem þér mun þykja gaman að,” 


— 135 


öskraði leiðsöguengillinn í eyra Garrison, um leið og hann benti 
honum að koma að pípunni. Heyrðust sífelt í henni org mikil og 
óhljóð, líkt og ógurlegasta hafrót. 

“Hvað getur þetta verið ?” spurði Garrison. “Þetta er enn þá 
óskiijanlegra org og ólæti heldur en hjá dýrunum og öldungunum.” 

“Þetta er bænapípan,” svaraði leiðsöguengillinn. “í gegn um 
hana eru allar bænir leiddar frá jörðunni til himna.” 

Eg sá að Garrison hlustaði með hinni mestu athygii og hafði 
hann hiustað þar æðilanga stund, áðu>' en hann gat greint orðaskil. 
Um síðir tókst honum þó að aðgreina hinar ýmsu bænir jafnóðum og 
þær stigu upp. Mátti þar heyra bænir um regn og bænir um þurt 
veður frá hínu sama héraði. Rómversk-kaþólskir klerkar báðu um 
peninga til þess að byggja fyrir kyrkjur og skóla, og prótestanta- 
prestar báðu um fé til þess að senda út trúboða meðal kaþólskra 
manna og snúa þeim frá villu þeirra vega. Bænir bindismanna : 
“ekkert vín,” og bænir drykkjumanna: “meira vín,” stigu hvort- 
tveggja upp jafnharðan, Virðingagjarnir hermenn æsktu stríðs og 
styrjalda og friðsamir bændur og búalið báðu um almennan þjóða- 
frið. Gamlar meykonur báðu drottinn að gefa sér eiginmenn, og 
giftir menn báðu guð að losa sig við skapillar, ófrjósamar eiginkon- 
ur, og giftar konur báðu að sínu leyti eins heitt um lausn frá drykk- 
feldum, illræmdum eiginmönnum. 

“Gef oss hlýrra veður, ó drottinn !” hrópaði sorgbitin ekkja í 
angistarróm, “því anr.ars deyja litlu börnin mín, því ég hefi ekkert 
eldsneyti til að hita með kofa minn.” 

“Gef oss kaldan nístandi vetur,” hrópuðu kolanámumennirnir 
svo að kol hækki í verði og oss verði betur borgað erfiði vort, svo 
vér getum forðað konum vorum og börnum frá hungri.” 

“Gef oss þurt veður, svo að tóbaksakrar vorir ónýtist ekki,” 
báðu Connecticut-bændurnir, “því það er hinn eini framfærsluvegur 
fyrir oss og fjölskyldur vorar. 

“0 guð, lát þú tóbaksplöntuna visna hvar sem hún er gróður- 
sett,” hrópaði tóbakshatarinn, “og sendu þessa djöflarót til sinna eig- 
in heimkynna, þar sem reykjarsvælan stígur upp að eilífn.” 

Hér um bil einni bæn af millíón var ef til vill einhver gaumur 
geflnn ; allar hinar voru látnar sem vindur um eyru þjóta, líkt og 
þegar aukagufu er hleypt út um öryggispípu á gufuvél. 

“Brettu upp ermar þínar, ó drottinn, og sýndu syndurum mátt 
þinn,” var nú hrópað upp um bænapípuna. 

“Þetta hlýtur að koma frá bænafundi meþódista,” mælti Garri- 
son ; “þeir virðast ímynda sér guð sem stóran og sterkan slagsmála- 



— 136 — 


brðður, sem æfinlega geti barist fyrir þá, ef þeir að eins geti fengið 
bann til að bretta upp ermar sínar, og búa sig undir bardagann.” 

“Stíg niður til vor, 6 drottinn, og auk þar með vald þitt og ríki,” 
þegar Garrison heyrði bæn þessa, gat hann ekki stilt sig um að 
brosa, og leiðsöguengillinn rak upp skellihlátur. 

“Hvaðan heldurðu að þessi bæn komi?” spurði leiðsöguengill- 
inn ; og án þess að bíða eftir svari, hélt hann áfram: “Eg skal 
sýna þér það.” Snerti hann þá augu Garrisons, og varð honum þá 
eins og ósjálfrátt að horfa í vissa stefnu niður til jarðar, og sá hann 
vesallegan mannræfil í litlu þorpi í Kansas-ríki, og hafði hann beðið 
bænar þessarar. 

“Þvílík hugmynd! Að ætlast til að guð fari niður þangað tii 
að auka vald sitt og ríui!” mælti leiðsöguengillinn með háðbrosi. 

Þeir gengu nú nokkra stund til og frá kríngum hásætið og 
hlýddu á sönginn og skoðuðu hörpur englanna. 

“Hver er þessi rauðnefjaði gamli maður ?” spurði Garrison, 
“með kórónu á höfði og langt hvítt skegg, sem leikur svo yndislega 
vcl á þessa afarstóru hörpu ?” 

Eg furðaði mig ekkert á svarinu : “Það er Davíð konungur; 
það er ekki að furða þótt lionum leiki vel list þessi nú orðið ; hann 
lék þcgar vel á hörpu sína er hann var á jarðríki, og síðan hefir 
liann ekkert annað gert, nú í nær 3000 ár.” 

Nálægt honum var móleitur náungi, líkur því sem ég hafði 
hugsað mér tröll, og barði hann trumbu eina feikimikla. I staðinn 
fyrir hálsbandsnæli hafði hann ákaflega stórt gullbúið kjálkabein, 
og prik það er hann barði trumbuna með, var einnig í kjálkabeins- 
lögun. Yirtist sem verk þetta væri honum mjög hugðnæmt. Komst 
ég að því síðar, að þetta var Samson gamli, sem lagði fleiri að velli 
mtð kjálkabeini, en nokkur annar maður hefði getað gert með 
Winchester-byssu. 

f grend við Samson sá ég vændiskonuna Rahab, sem horfði á 
með köldu blóði, að menn og konur í borg sinni væri strádrepið nið- 
ur, án þess að gefa því hina allra minnstu aðvörun. Þar var Judith 
sem hjó höfuðið af Holofernes; þar var einnig hórkonan Bathsheba, 
og sonur hennar, fjölkvænismaðurinn Salomon. 0g þetta voru hin- 
ir helstu höfðingjar og vildarfólk guðanna. 

“Jæja,” mælti Garrison eftir nokkra stund í léttum og glaðleg- 
um róm, “ef mér er ætlaður hér framtiðar-bústaður, þá langar mig 
til að spyrja enn nokkurra spurninga um Himnaríki og íbúa þess. 
í fyrsta iagi iangar mig til að vita hvers vegna þið hafið hér varn- 
argarð alt umhverfis. Þess konar virki eru venjulega reist annað- 



— 137 


hvort til að útiloka eða inniloka illgerðamenn. Annaðtveggja þetta 
hlýtur að vera áformið með virkisgarði þessum.” 

“Þú ert mjög einkennilegur maður,” mælti leiðsöguengillinn ; 
“spurningar þínar og athugasemdir ern einkennilegar. Eg hefi 
engum öðrum vísað hér leið, sem heflr líkst þér að þessu. En Pétur 
bauð mér að gefa þér allar þær upplýsingar, sem þú óskaðir, og ef 
hann kærir sig ekki um að dylja þig neinu, þá ætti mér að standa 
á sama. Þú heíir eflaust heyrt þess getið, að eitt sinn, fyrir ómuna 
löngu síðan, var hér uppreist ger. Og það get ég sagt þér með 
sanni, að frelsisstríð ykkar í Bandaríkjunum var að eins barnaleik- 
ur í samanburði við uppreistina hér. Hinn mikli erki-fjandi, sem 
þú heflr heyrt svo mikið um, varð yfirstíginn, og honum varpað nið- 
ur í hið vellandi dýki, og eftir það var varnargarðurinn reistur.” 

“Eruð þið þá hræddir við,” spurði Garrison, “að djöfullinn 
reyni aftur að brjótast inn í Himnaríki ?” 

“Ef til vill,” svaraði leiðsöguengillinn. “Það er að minnsta 
kosti ætíð best að vera við öllu búinn. íbúatala Helvítis er svo af- 
armikið meiri en íbúatala Himnaríkis; djöfullinn fær venjulega tiu 
á móti hverjum einum, sem hingað kemur, og því verður ekki neit- 
að, að fjoldinn af þegnum Helvítis eru hraustir og hugdjarfir og 
hinir mestu vitmenn. Þangað fara engin börn, fábjánar eða hug- 
bleyður. Til þess að syndga, útheimtist talsvert vit og þekking, og 
stórsyndarar eru venjulega gæddir hinum bestu hæfileikum. Og 
afleiðingin af þessu er sú, að styrkur óvinarins eykst voðalega með 
degi hverjum, og komi hér fyrir uppreist í annað sinn, þá er útlitið 
ekki gott, þar sem á móti yrðu, ekki einungis uppreistarflokkur inn- 
anveggja, heldur einnig jafn-sterk fjandafylking að utan.” 

Andlit Garrisons varð hálf kýmileitt við þessa frásögu. 

En leiðsöguengillinn hélt áfram og mælti: “Það er ekki ólík- 
lcgt að guð neyðist til að rýmka eitthvað til með inngönguskilyrði 
til Himnaríkis, ef hann á að halda ríki sínu. Bendir hérvist þín 
heldur í þá átt.” 

“Mér þætti gaman að vita hvar kvennfólkið er,” mælti Garrison 
“ég hefi séð að eins sára fáar konur hér.” 

“Himnaríki er mjög stór borg,” svaraði leiðsöguengillinn, þú 
heíir enn séð að eins lítinn liluta þess. Borgin er 1500 mílur á lengd 
og 1500 mílur á breidd. Telur hún innan sinna takmarka millíónir 
húsa og billíónir herbergja. Er hér langtum fleira af börnum en 
uppvöxnu fólki. Og þar sem nú engin þroskun á sér stað hér, þá 
gefur að skilja að við höfum þúsundir millíóna af börnum, og þarf 
eðlilega millíónir af konum til þess stöðugt að hjúkra þeim og að- 



— 138 — 


stoða; eru það einkum meykerlingar sem notaðar eru til þess starfa. 
Þær höfðu engan eiginmann til að þjóna á jarðríki, og því hlotnast 
J>eim sú virðing að þjóna drotni er þær koma hingað. 0g ef þær 
höfðu peninga, arfleiddu þær æfinlega kyrkjuna eða þjóna drottins 
að eignum sínum, og hlið Himnaríkis eru æfinlega opin fyrir þeim 
sem það gera. Margar þeirra eru upphafðar í hinn heilaga söng- 
fiokk er þær hafa staríað nokkurn tíma sem barnfóstrur.” 

“En giftast ekki þessar meykerlingar eftir að þær koma hing- 
að?” spurði Grarrison. 

“Nei, því fer fjarri,” svaraði leiðsöguengillinn. “Hér eru svo 
miklu fleiri konur en menn, að ef giftingar væru leyfðar, yrði það 
efalaust hið mesta óánægjuefni, og gæti ef til vill orðið til þess að 
að mynda hér nokkurskonar Helvíti. Menn eru hér ekki allskostar 
ánægðir eins og nú er, og mundi slíkt auka stórum óánægjuna.” 

“Enn ein spurning,” mælti Garrison; “ég dáðist mjög að hurð- 
unum fyrir inngöngudyrum Himnaríkis; hvaðan koma perlur þær, 
sem notaðar eru í þessar hurðir ?” 

“Þessar perlur,” svaraði leiðsöguengillinn, “eru af fiskum, 
sem veiðast og eru alsettir perluskeijum. Vér köllum það 
kristal-sjó, sökum þess, að yfirborð hans hreyfist aldrei; þar 
rís aldrei nokkur alda. Skelfiskar þessir eru stærri, en þú munt 
geta gert þér hugmynd um ; sumir þeirra eru míla á lengd, og eru 
skeljar þeirra 10—20 feta þýkkar. Þegar oss langar til að ná ein- 
um af fiskum þessum, setjum vér stórar vélar á fljótsbakkann; þeg- 
ar svo einn af fiskum þessum opnar skelhúð sina, þeytum vér út 
stálkrók miklum, sem læsir sig fastan innan undir húðinni; er járn- 
festi mikil fest við annan enda króksins; svo vefst járnfestin upp á 
ás í vélinni, þar til fiskurinn er dreginn á land. Úr perlunum eru 
svo gerðar hurðirnar, sem þú sást, borð, stólar, hásæti fyrir hina 
mörgu konunga, sem hér eru, auk ýmislegs annars. Skeljarnar eru 
f'ægðar að utan, og búnir til úr þeim skemtibátar og fara hinir hei- 
lögu oft skemtiferðir á þeim um kiistal-sjóinn. Það var þess konar 
skemtibátur, sem við fórum á yfir fljótið.” 

“Notið þið nokkuð af fiskum þessum annað en skelina og perl- 
urnar ?” spurði Garrison enn fremur. 

“Vitaskuld, við borðum þá og þykir hin besta fæða, og muntu 
fá að reyna þá bráðum, er þú tekur máltíð,” svaraði leiðsögu-eng- 
illinn. 

“Þurfið þið að borða hér eins og dauðlegir menn ?” spurði 
Garrison. 

“.Já, auðvitað þurfum við þess,” var svarið. 


“Heldurðu kan- 



— 139 — 


ske að alt þetta fólk geti sungið og leikið á hljóðfæri sín endalaust 
án fæðu og hvíldar ? Það eru hér þrír söngflokkar; leysa þeir hver 
annan af' hólmi á vígsl. og verður hver flokkur að halda uppi söng 
og hljóðfæraslætti viðstöðulaust átta kl.stundir í einu. Ef nokkurn- 
tíma yrði uppihald á söngnum, þótt ekki væri nema að eins litla 
stund, þá mundu kvalavein hinnat fordæmdu, sem herast hingað með 
golunni, raska ró hinna heiiögu. Þegar þessir söngflokkar eru hún- 
ir að vinna sínar 8 kl.stundir hvíldarlaust, eru Þeii hungraðir sem 
úlfar, og er þá æfinlega til reiðu handa þeim máltíð í horðsal Himna 
ríkis. Skelflskar, ávextir af lífsins trénu og annað fleira gómsæti, 
miklu betra en jarðarbörn geta veitt sér, er þar ætíð til reiðu handa 
þeim, og svo fær hver að drekka vín af lyst, og hýr. Kristur það til 
sjálfur. Þegar svo söngmennirnir hafa satt hungur sitt og þorsta, 
sofa þeir í átta stundir, og eru síðan reiðubúnir að ganga að verki 
sínu aftur.” 

“En ég skil ekki,” mælti Garrison, “hvar þið fáið eldsneyti til 
að sjóða við fæðuna handa öllum þessuin aragrúa.” 

“Eg get fullvissað þig um, að við höfum mjög lítið fyrir að viða 
að okkur eldsneyti,” svaraði leiðsögu-engillinn drýgindalega. “Ilel- 
víti er hinn heitasti staður sem til er; er það ekki langt hér frá, og 
notum við hitann þaðanámjög merkilegan hátt. Gullnar hitaleiðslu- 
pípur hafa verið lagðar héðan til undirdjúpa Helvítis, sem brenni- 
steins sýra ekki getur sakað ; leiðum við hitann eftir þessum pípum 
alla leið frá Helvíti og upp í eldaskála Himnaríkis. Þú heflr efa- 
laust séð í ritningunni, ‘að guð skapi reiði mannsins sér til dýrðar’ ; 
má það til sanns vegar færa meðal annars með því, að sökum reiði 
mannsins, er eldur Helvítis nauðsynlegur, og við hitann af þessum 
Helvitis-eldi, eru máltíðir hinna heilögu tilreiddar, og syngja þeir 
fyrir það drottni lof og dýrð um aldir alda.” 

“En er ykkur ekki kalt á vetrum hér úti skýlislaust ?” spurði 
Garrison. 

“Hér er enginn vetur,” svaraði leiðsögu-engillinn; “hitinn frá 
Ilelvíti temprar svo mátulega loftslagið, að hér er eilíft vor, og 
blómin gróa hór ætíð. Þú hefir ef til vill lesið þessar fögru hend- 
ingar eftir eitt guðhrætt, kristið skáld: 

“Hér ávalt ríkir eilíft vor, 
o g aldrei blómin fölna.” 

Þetta skáld vissi auðvitað ekki, að það er að þakka hitanum frá 
Helvíti, að við höfum hér sífelt vor.” 

“Eg get hugsað mér,” mælti Garrison, “að þeir sem verða að 
vinna hér á nóttuni, séu ekki allskostar ánægðir”. 



~ 140 — 


“Hér er engin nótt, minn góði vinur,” svaraði leiðsögu-engill- 
inn. “Dýrðarijómi guðs er okkar sól, sem aldrei gengur til viðar.” 

“En það getur tæplega verið allskostar þægilegt fyrir kina hei- 
lögu, er þá langar til að sofa,” mælti Garrison. 

“En við getum hæglega gert nótt úr sólbjörtum degi fyrir þá, 
er þess óska, hvenær sem er,” svaraði leiðsögu-engillinn. “Þú heíir 
tekið eftir því, að hús hér öll eru ákaflega há, og til þess að bera þá 
afar þyngd er lægrihluti allra byggingaveggja hér hafður ákaflega 
þykkur. IIús hér eru þannig ger, að í hægri-pörtum hvers uni sig, 
eru herbergi sérstök til þess að sofa í; eru þar vel feldir hlerar fyrir 
gluggum, sem hvorki birta, söngur himnaríkis eða vein Helvítis geta 
borist í gegnum; er þar hið bezte næði til svefns.” 

“Hvaðan fáið þið allar þessar sönghörpur, sem hór er leikið á?” 
spurði Garrison. 

“Ég skal sýna þér það einhvern tíma síðar,” svaraði leiðsögu- 
engillinn. “Það er hér ákaflega stór hörpu-verksmiðja ; vinna þar 
stöðugt svo þúsundum manna skiftir. Miljónir af hörpum eyðileggj- 
ast árlega bæði af slysum og eyðslu. Er gullið af þeim brætt upp, 
og það notað af'tur á aðrar hörpur.” 

“Þið starfið þá sitthvað annað hér í Himnaríki,” mælti Garrison. 

“Já, auðvitað gerum við það,” var svarað. “Án þess væri 
vitaskuld ómögulegt að fullnægja þörfum jafn-stórrar borgar og 
Paradís er. Það eru annars mjög margir, sem hafa skakkar hug- 
myndir um tilveruna hér, er þeir koma hingað fyrst. Sönglist og 
hljóðfærasláttur er langt frá því að vera hið einasta starf hér. Hér 
eru margskonar starfsgreinir. Námamenn eru hér sífeidlega að 
verki að grafa upp gull; því til þess að viðhalda sfrætunum hér í 
góðu iagi, útheimtist ekki ali-lítið af þeim málmi. Skraddarar hafa 
hér nóg að starfa við tilbúning tískuklæðnaðar karla og kvenna. Og 
þá er hér ekki síður ærið að starfa fyrir þvotta konur. Það er ekki 
fyrirhafnarlaust, að halda skykkjum vorum sífeldlega mjallhvítum, 
því þótt þú hafir eflaust heyrt, að Þær séu hvítfágaðar í blóði lambs- 
ins, þá á það að eins lítinn þátt í hreinleik þeirra. Margir gull og 
silfursmiðir vinna hér við að búa til kórónur, því í Himnaríki er 
íjöldi konunga, þótt þeir beri þess lír.il merki önnur en kórónuna. 
Margir hinna jarðnesku klerka eru einnig býsna di’ambsamir og af- 
taka með öllu að vera hér kórónulausir. Ef þig langar til, þá skal 
ég sýna þér kórónu-herbergið og sýna þér nokkrar þeirra, sem við 
höfum þar tilbúnar.” 

Að svo mæltu fylgdi leiðsögu-engillinn Garrison inn í stórt her- 
bergí; héngu þar margar kórónur til búnar handa þeim, er verð- 



— 141 — 


ugir væru að bera þær. Lagði um alt herbergið skínandi birtu af 
gulli og gimsteinum. 

“Þetta er fremur barnaleg starfsemi,” varð Garrison að orði, er 
hann hafði horft um stund á þennan höíuðskrúða. 

“Ég býst við þér finnist svo,” svaraði leiðsögu-engillinn; “og 
satt að segja er ég heldur ekki neitt hugfanginn af því; en tilfellið 
er, að hór er aragrúi af íólki, með mjög barnalegum tilhneigingum, 
sem ekki verður komist hjá að gera til geðs.” 

Rétt í þessu hevrðist skrölt mikið og glamrandi úr áttinni frá 
hásætinu. Garrison snéri sér við til að skyggnast eftir hvað um 
væri að vera, og sá hann þá, að sæti hinna 24 öldunga voru auð, en 
þeir allir skríðandi á fjórum fóturn eftir gangstéttinni framundan 
hásætinu, og voru í óða önn að basla við að týna upp gimsteinana af 
kórónum sínum, og hentu þeim svo niður aftur eins og til svars, í 
hvert skifti sem dýrin ráku upp öskur. Þegar Garrison sá þetta og 
mintist þess jafnframt, að samkvæmt hinni heilögu opinberunarbók 
ritningunnar, hefir þessi iðja verið stöðugt tíðkuð dag og nótt um 
óteijandi aldir, þá varð honum að orði: 

“Já, þetta er í sannleika barnaskapur. En er aldi’ei kyrð í 
Himnaríki ? Alt þetta hávaðaskvaldur og ólæti sýnist ekki vera 
gert til annars en þess, að hör skuli aldrei vera kyrt eitt einasta 
augnablik. Ég fyrir mitt leyti er sannfærður um, að ég get aldrei 
felt mig við þetta skvaldur.” 

“0, jú,” mælti ieiðsögu-engillinn- “Þú þolir það nú þegar furðu 
vel, og eftir nokkurn tíma þegar þú hefir vanist því, mun hávaðinn 
hér alls ekki ónáða þig.” 

Garrison brosti dálítið háðslega. Eftir nokkra stund snéri hann 
sór svo aftur að kórónunum í herberginu og mælti: 

“Sumar af þessum kórónum hafa enga gimsteina, en aðrar, aft- 
ua á móti, glitra allar af gimsteinaskrsuti; hvers vegna er þessi mis- 
munur ger ?” 

“Gimsteinarnir tákna sálir þær er eigendurnir hafa frelsað”, 
svaraði engillínn. Fyrir hverja frelsaða sál er bætt við einum gim- 
stein. Hinir miklu ferða-prédikarar ( 'revivalists ) eiga, eins og þú 
getur skilið, í vændum hinar fegurstu kórónur. Þessi (um leið og 
hann handlék eina kórónuna) er ætluð prédikaranum Moody, sem 
þú hefir eflaust séð.” 

Kóróna þessi var turnmynduð að lögun og aisett hinum feg- 
urstu gimsteinum. 

“Og fyrir hvað hefir hann verðskuldað kórónu ?” spurði Garri- 
“Kóróna mundi sóma sér álíka vel á höfði hans eins og tísku- 


son. 



— 142 — 


legur kvennhattur á apahaus! Ég efast raunar ekki um, að hann 
sé fullkomlega ráðvandur, en hann er óumræðilega mentunarlaus, 
o g hjátrúarfullur sem blökkumaður.” 

“Það er satt,” svaraði leiðsöku-engillinn, “að þvi leyti sem 
snertir veraldlega þekking ; en hann heíir næga þekking til að vera 
þess um kominn, að frelsa villufarandi sálir; og það er sú þekking 
sem er mest ái’íðandi; að minsta kosti er það það, sem mest vegur 
er hingað kemur.” 

“En hvernig vitið þið hve mai’ga gimsteina kóróna hans verð- 
skuldar, þar sem hann er enn á lífi.” 

“Það skal ég segja þér. Það eru spámenn á jarðríki, sem geta 
sagt fyriríram hvernig líkindi eiu til að veður verði næsu 48 kl.st. 
En við höfum hér spámenn, sem geta sagt, og það með vissu, hvað 
ske muni um næstu ára-tímabil. Spámenn þessir geta sagt oss með 
ái’eiðanlegri vissu, hvað mai’gar sálir hver og einn muni frelsa; og 
þess vegna getum við smíðað að öllu leyti kórónur þessar, og með 
hæíilega mörgurn gimsteinum, löngu áður en þeir, sem þær eru ætl- 
aðar, hafa endað sitt jarðneska lif.” 

“Eru ekki stærri gimsteinar en þetta hafðir í sumum kói’ónun- 
um ?” spurði Garrison enn fremur. “í kóx’ónu Moody’s t. d. eru 
flestir gimsteinariúr iítið stærri en sandkorn. Ef steinarnir væru 
hver um sig stærri, þótt þeir væru ekki svo margir, þá mundi það 
auka stórum prýði kórónunnar.” 

“Það er öldungis rétt mælt,” svaraði leiðsögu-engillinn. “En 
stærð gimsteinanna á að tákna stærð eða verðleik sálna þeirra, sem 
frelsaðar hafa verið. Allar þær sálir, sem Moody frelsar, eru smáar 
og lítils virði, þess vegna eru gimsteinarnir í kórónu hans svo und- 
ur litlir. Eins og þú veist, fær hann engu til leiðar komið hjá skyn. 
sömu fólki með heilbrigðri dómgreind. Þess konar fólk virðist ætla 
að vegna þess, að ræður hans eru heimskuiegar og ályktanir hans 
ósanngjarnar, þá hafi þeir rétt til að neita gildi þeirra. En því 
heimskulegri eg ósanngjarnari sem slíkar ræður eru, því áreiðan- 
legri er sáluhjálpin; því að sú trú, sem getur tekið á móti og viður- 
kent slíkat' prédikanir, án þess nokkurn tíma að efast um heilagt 
sannleiksgildi þeirra, þess konar trú, segi ég, kemur aldrei til hugar 
að til sé neitt ómögulegt.” 

Ég tók eftir að Garrison snéri sér nú hvatlega að leiðsögu-engl- 
inum, og horfði á hann fast og alvarlega, eins og viidi hann vita, 
hverskonar sál það væri, sem framleitt gæti slíkar skoðanir. Um 
síðir hélt Garrison áfraim 

“Hafið þið einnig tilbúna kórónu handa Joseph Cook ?” 



— 143 


“Auðvitað ; ég skal sýna þór hana,” svaraði leiðsögu-engillinn, 
og ura leið tók hann niður af herbergisveggnum ákaflega stóra kór- 
ónu, var hún álíka umfangsmikil eins og skeffu-mælir. 

“Hvaða dæmalaust kerald,” varð Garrison að orði, “hvað hefir 
þessi stærð að þýða ?” 

“Flavius Josephus Cook gerði sig ekki ánægðan með neitt 
minna,” svaraði leiðsögu-engillinn. 

En á þessari kórónu var ekki einn einasti gimsteinn, og í draum 
mínum furðaði ég mig mjög á því. — Að lítilli stundu liðinn hélt 
leiðsögu-engillinn áfram: 

“Eg sé að þig undrar, að engir gimsteinar eru á þessari kórónu; 
fagrir gimsteinar mundu auka mjög prýði hennar. —• Eins og ég 
skýrði þér frá áðan, þá táknar hver gimsteinn, sem á kórónuna er 
settur, frelsaða sál. En það er einnig að hinu leytinu eins föst regla 
að fyrir hverja sál, sem glatast fyrir beina afleiðing orða eða gerða 
þess, sem kórónuna á að bera,—fyrir hverja slíka glataða sál verður 
einum gimsteini færra á kórónu hans. Spámenn Himnaríkis hafa 
sagt svo fyrir, að Cook muni, áður en hann deyr, gefa sig svo mikið 
að andatrú og veraldlegum vísindum, að hann á þann hátt verði 
orsök í glötun fult eins margra sálna eins og hann hafði áður frelsað. 
Og þess vegna, þrátt fyrir hið afarmikla starf hans, verður hann er 
hingað kemur að gera sig ánægðan með gimsteinalausa kórónu.” 

“Eg hefði gaman af að sjá kórónu þá, sem ætluð er Dr. Tal- 
mage,” mælti Garrison; “þið hljótið að líkindum að ætla honum eitt 
af þessum höfuðdjásnum.” En mér til hinnar mestu undrunar sá ég 
að leiðsöguengilinn setti dreyrrauðan við þessa spurning, og svar- 
aði hann loks hálfstamandi: 

“Eg verð að játa, að Dr. Talmage er prestleg halastjarna, og 
hafa spámenn vorir og stjörnufræðingar enn ekki getað mælt út að 
fullu göngu hennar. Esajas vann að því um nokkurn tíma með að- 
stoð Sir Isaac Newton’s, sem vinnur hér í sambandi við þá starfs- 
grein; en þeim gengur æði erfltt að ráða braut hans Um tima leit 
svo út, sem hann mundi fá kórónu þéttsettari gimsteinum en nokkur 
annar, en eins og nú er komið, er það mjög efasamt, hvort hann 
fær auk heldur nokkra kórónu. Mitt hugboð er, að cf hann annars 
fær inngöngu hér, þá muni þar skella hurð nærri hælum.” 

Þá Garrison og ieiðsöguengilinn var nú farið að svengja, því að 
undanteknum nokkrum aldinum og vatni, höfðu þeir ekki nærst á 
neinu um langan tírna. Þeir héldu nú leiðar sinnar eftir hinu breiða 
og fagra Paradísarssræti, þar til þeir komu að mjög skrautlegu mat- 
reiðsluhúsi; gátu þar borðað tíu þúsund manns í einu. 



144 — 


“Þctta er eitt af borðhúsum söngmannanna,” mæltl leiðsögueng-- 
illinn, “og getum við fengið okfeur hér eitthvað gómsætt til næring- 
ar.” — Þegar þeir komu inn í borðsalinn, sá 6 g ieiðsöguengilinn 
liorfa með drambsemislegri velþófenun í kring um . sig og síðan til 
Garnsons, eins og hann ætiaðist til að hann yrði hugfanginn af þessu 
dýrðlega skrauti. En öll sú dýrð virtist ekki hafa hin minnslu áhrif 
á Garrison, og kom mér til liugai', að voða-sjön sú, er hann hafði séð 
fyrir skömmu, hefði gagntekið svo huga hans, að hann gæti tæplega 
um annað hugsað. Og ég sannfærðist nú bráðlega um þetta, er þeir 
gengu eftir einu af hinum breiðu og fögru anddyrum og Garrison 
spurði, án þess að lyfta airgum frá gólfi : 

“Hvað heitir fjall það, sem blasir hér við, og sýnist að rísa 
beint upp úr hvaladýkinu ?” 

“Það er alls ekki fjall,” svaraði leiðsöguengillinn. “Það er 
reykháfur Helvítis, eða hins botnlausa dýkís, sem sumir kalla það.” 

“Reykháfur Helvítis !” endurtók Garrison með undiunarsvip. 
“En hvers vegna var þessi reykh&fur bygður svo ákaflega hár ?” 

“Eg get fullvissað þig um, að hann er alls ekki óþarflega hár,” 
svaraði leiðsöguengillinn. “Eins og þú sérð, er ákaflega hátt hér 
upp að efstu gluggum, og kemnr það stundum fyrir, að reykinn og 
dþeíinn frá Helvíti leggur mjög nálægt efstu hallargluggunum hér ; 
en eins og þú skilur, mundj sjálft Himnaríki verða með öllu óþol- 
andi, ef reykinn eða þefinn frá Helvíti legði hingað inn, og eini 
vegurinn til að koma í veg fyrir það, var að byggja reykháf slíkan 
sem þennan.” 

“Eg býst við að þú haflr rétt að mæla,” svaraði Garrison. “En 
hvílík gríðar-bygging! Veistu gerla um hæð þessa reykháfs ?” 

“Hæð hans, frá yflrborði brennisteinsglóðarinnar, er 500 míl- 
ur, og hinir himnesku byggingameistarar segja, að hann nái tvisvar 
sinnum eins langt niður frá yiirborðinu, og er þá öll hæð hans 1500 
mílur. Er hann bygður þannig, að honum er skift niður í vissa 
parta, og er hver partur hflndrað ferhyrningsmílur.” 

“En hvers vegna var hann bygður svo langt niður f\rir yflr- 
borð þessa dýkis ?” spurði Garrlson. 


Geflð út af Únítarasöfnuðinum í Winnipeg. 
Ritstjóri : MaGnús J. Skaptasox. 

686 Alexander Ave. 

Féhirðir og afgreiðslumaður : Magnús Pétursson. 
709 Alexander Ave. — Box 3C5. 


Heimskringla Prtg. & Publ. Co. 


